


ESE— 


GWENO FWYN GU. 


ee o 


A ddoi di fy nghariad i gysgod. y llwyn, 
Hai, ho! Gweno fwyn yu, 

I glywed yr adar yn trydar âr dwyn, 

Hai, ho k Gweno fwyn gu; 

Daw'r fronfraith i ganu ar frigyn y pren, 

A'r he «dydd i 1 gwafro yn entrych y nen, 

A'r 'wyalch i byncio i blesio fy Ngwen, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu. 


Mi wn bydd y rhosyn prydferthaf ar wydd, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu, 

Yn chwenych cusanu y gwrydd ar dy rudd, 
Hoi, ho! Gweno fwyn gu; 





e» 


med 






A'r lili'n alwyrchu elaerfwynder dy fron, 
Gan ddweyd am na fawn i can hardded a hon, 
A minau'n addoli dy lygad glas llon, 

Hai, ho!. Gweno fwyn gu.. 


Âr ol i mi rodio drwy gydol y dydd, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu, 

Y nos wrth fyn'd adre cei gyffes fy ffydd, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu; 

Bydd swyn i'n ewmniaeth fel miwsig a medd, 

A'r lloer yn tywynu yn hoyw mewn hedd, 

“ Ai Ser-yn-ddysalairiach pan cen. WA yet, 

Hai, ho! Gw6no fwyn gu. a 


O mawr ydyw pleser a mwynder fy nìryd, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu, 

Pan fyddwyf yn dotio ar lendid dy bryd, 

' Hai, ho! Gweno fwyn gu; 

A)m meddwl yn rhedeg o hyd ac o hyd, 

Ar bethau mwy gwerthfawr na chyfoeth y byd 

Priodas a chariad, a babi a chryd, 
Hai, ho! Gweno fwyn gu 











' Wyddoch chwi beth, mae'r lleuad 













JARU'R LLEUAD. 





0 





me 


Eel gwyryf Ieuanc dlos, 
Yn gwneud i lawer godi, 
I garu yn y nos; 
Hi edrych trwy'r ffenestri, 
I ystafelfoedd hun, 
Nes gwenu'r i'r llanciau allan, 


I garu bob ag un. 


O diolch am y lleuad, 
Fe nghododd i ryw dro, 

Fe godes innau 'nghariad, 
Wrth guro. brig y to, 

Ond O! pan welais BETSI, 
Anghofio'r lloer wnes 1, 
'Doedd fawr o garu'r lleuad, 
A'r ol ei gweled:hi. 





i 


A€ fel yr, ymddyddanen, 

O amgylch tân o fawn, 
'Roedd Betsi yn dafod-ddrwg, 
Yn hel a thrin yn iawn ; 

Edliwiêm hen gariadau,. 
Ac wedi'n yn ddiood, 

Cymodem gyda chusan, 
Mwy ffrydiol nac erioed, 
















Na wnai briodi byth ; 
Chwibanwn inau'n ddystaw, 
A d'wedwn wrthi'n syth, 
Mae hyny mor naturiol, 
Am danom niill dau, 
A phe bai tatws cynar, 
YR tyfu ar goed enau. 





'Roedd hyn'yn garu' WY 
Ond difyr, difyr iawn; 
Yr eneth oll yn dafod, 

A minau oll yn ddiwns 
Mae'r lloer yn gwenu eto, 
Ond nid i'n codi ni; 
Rwyf fi yn wr i Betsi, 

A. Betsi'n wraig i mi. 


Hi dd'wedai'n bendant wrthyf, 


